





| /- CAN ALARUS, 


ER COFFADWRIAETH 
AM WYTH O DDYNHFON 
A FODDWYD, 

Gerllaw Aberaeron, yn Swydd Aberteifi, 


Boreu Dydd Sadwrn, Medi 18ed; 1852. 





—>296<«— 
Gan EvAu GarrFrrHS (Ieuan Cadfan.) 


i 
| —G8eo<— 


Ar y Don—“ Diniweidrwydd.” 





Enwat ac oed y personau a foddwyd :—David Jones, 50; 

“yv Lewis Lewis, 20; John Evans, 16; Evan Evans, 12; 

— Daniel - ; John ;. Mary Jones, 21; a 
Sarah Jones, 106. 











1. BETH yw'r cwynfan a'r galaru, 
Beth. yw'r ochain yma sydd, 
A'r newyddion trist anhyfryd, 
Yrodd lawer iawn yn brudd ? 
Angeu creulon, gwlydd werw, 
| Sydd yn tramwy. yn ein gwlad, 
Ï : Aeth a hoff gyfeillion mwynion, 
| 
! 
j 





A'u rhoddïi'n isel iawn dan dra'd! 


i*r 2. Galar sydd yn Aberaeron, 
a Gan gyfeillion y rhai hyn, 
Trwy'r Cei Newydd, a Llanddewi, 
Waith eu rhoddi yn y glyn; 
Y deunawfed dydd o Medi, 
- Deunaw cant pum deg a dau, 
'Y bu'r tro galarus hynod, 
Erchyll ddiwrnod i'w goffhau! 














2 


. Gwel'd yr wyth yn myn'd i'r dyfnder, 
Trwm yw'r galaram y tro, 
Y dygwyddodd mor annedwydd, 
Gwilied pawb drwy fryn a bro; 
Dynion bywiog yn y boreu, 
'N codi'n eitha' llon eu gwedd, ww 
Cyn yr hwyr eu rhan ddaiarol Ag 
Alwai'n uchel am y bedd! | 


. Boreu Gn 'nol yr hanes, 
Dyma es pawb o'r bron, y 
Het un deddf y buasent ï ” 
Roi ffarwel i'r ddaiar hon ; 
Gadael tadau a mamau serchog, 
Brodyr a chwiorydd mâd, 
I gael myn'd i Aberaeron, 
Heb un meddwl cwrdd â brâd. 


. Doedd neb yn meddwl wrth fyn'd allan, 


A gadael eu perth'nasau 'nol, AF. 
Buasai iddynt gwrdd âg angeu ” 
Cyn dychwelyd yn eu hol; a 


Ond, er galar i'r gymdogaeth, 
Ac i'w perthynasau llon, 

Lawr i'r dyfnder, och! hwy aethant, | 
O! 'r fath alar oedd ger bron ! Î 


. Golwg hardd oedd ar y dynion, 
Yn Aberaeron oll yn nghyd, 
Nid oedd neb i'w cael mwy serchog, Î 
Trwy'r holl le, a'i chwilio i gyd; 
Pan yn meddwl cael hyfrydwch, 4b an 
A dyddanwch mwynlon mâd, 
Lawr i'r Môr bu gorfod myned, 
Gyda'u gilydd o'r un bâd! 


. Golwg trist yn Aberaeron 
I'r eym'dogion yn y lle, 

Oedd eu gwel'd yn codi'u breichiau 
Uwch y tonau tua'r ne?! v 








/ 8 
_ 
we 
9 
Mw. 
| 10 
h 
a 
Tl 
4. 


3 





Weithiau a'u penau uwch y tonau, 
A'u gwynebau am y lan, 

Oll yn gwaeddi am gael gweled 
Hoff ymwared o ryw fan ! 


. Och! i'r dynion gwrdd âg angeu 


Mewn fath ffordd anhyfryd iawn ; 
Myn'd i'r Llong yn llon eu gwyneb, 
Yn nhragwyddoldeb cyn prydnawn ! 
Da yw bod mewn cyflwr parod, 

Er myn'd uwch y byd a'i boen, 

I blith seintiau ac angelion, 

I foli'r croeshoeliedig Oen. 


. Trwm yw pawb o'u hoff gyfeillion, 


Yn Aberaeron ar eu hol; 
Ond er cymaint yw'r galaru, 

Ni ddychwelant byth yn ol! 
Daniel, Dafydd, John, a Lewis, 
John, ac van, sydd yn awr, 

Mary hithau, Sarah hefyd, 
Oll yn nhragwyddoldeb mawr! 


. Dafydd, gafodd waredigaeth, 


Fyddo'n helaeth roddi clod 
I'w Greawdwr a'i gwaredodd, 
Ac a'i carodd cyn ei fod ; 

Pan ar gefn y tonau geirwon, 
Angeu creulon ar bob llaw, 
Llywydd mawr y môr a'i daliodd, 
Fel na suddodd yn ei fraw ! 


. Golwg dorcealonus ydoedd, 


I'r cym'dogion fach a mawr, 
Gwel'd yr wyth fu gynt mor llawen, 
Wedi cael eu tori ìi lawr ; 
Gwel'd eu hardd-gyrff yn y dyfnder, 
A'r enaid wedi 'hedeg draw, 
At y Duw yr hwn a'i rhoddes, 
I derfynau'r byd a ddaw. 





12. 


19. 





4 


Chwi berth'nasau:tyner galon, 
Na alerwch, yn rhy.brudd; 
Daeth eu tymmor hwy i'w derfyn, 
Plygwch chwithau 'nawr mewn ffydd : 
Mwy ni chlywir am un trosedd, 
Ar y ddaiar a wnant hwy ; 
Ni chaifftad na mâm un gofid, 
I roddi byth i'w calon glwy. 


. Ie'nctyd siriol bro a bryniau, 


Gwiliwch chwithau bob yr un, 
Ni ŵyr neb pa awr, pa fynyd, 

Bydd yn dyfod Mab y dyn ; 
Yr oe'nt hwythau yn y boreu, 

'N eithaf iach a llon eu gwawr ; 
Cyn yr hwyr, O dro anhyfryd, 

'R oeddynt wedi eu tori lawr! 


. Cyn bo imi 'nawr derfynu, 


'Rwyf yn galw pawb yn nghyd, 
I Gio SO Tea Briod, i 

Cyn yr elont ma's o'r byd ; 
Dyma Gyfaill pan daw angeu, 

A rydd nerth i lawenhau; 
Cwyd y corff, a cheidw'r enaid, 

Mewn gogoniant caiff barhau. 


'Nawr ffarwel, berth'nasau tirion, 
A chyfeillion oll i gyd ; 

Mae pob undeb wedi darfod, 
A fu rhyngom yn y byd: 


Fe ddaeth angeu i'n gorddiwes, 


* Ceisiwch chwithau Iesu'n ben, 
Tra b'och yna ar y ddaiamg 7^ 
Dyweded pawb o'r byw, Amen. 





E. Williams a'i Mab, 4rgraffwyr, Aberystwyth, 








